Na.16 The Neno ya 
Mungu 


Mungu 


Kuni Kunio 
unae Nenola Leo Amas 


BWANA alipoona ya kuwa 
amekwenda kutazama, Mungu 
akamwita 
kutoka ndani ya msitu, 
"Musa! Musa!" Musa akasema, 
Mimi hapa. 

Kutoka 3:4 


Siku moja, Musa alipomwona Mmisri akimpiga 
Mwisraeli, alikasirika, akashikamana na watu 
wake na kumuua Mmisri huyo. 


Farao aliposikia hayo, Musa alimwogopa, 
akakimbia kutoka katika Ikulu ya Misri na 
kwenda kuishi katika jangwa la Midiani. 


Musa aliishi kama mchungaji kwa miaka 40 na 
mwishowe akawa na umri wa miaka 80. 


Siku moja, Mungu alimwita ndani ya kichaka 
kilichokuwa kinawaka moto na kumwambia. 
“Ninakutuma kwa Farao ili kuwaokoa watu wangu 


Musa alirudi Misri kuwaokoa watu wake Waisraeli 
wakiwa wameshika fimbo ambayo Mungu alimpa. 


Somo la Leo ” 4H 


Mungu alimwita Musa kuwa kiongozi 
wa Waisraeli alipokuwa na umri wa 
miaka 80. 


Mpango wa Mungu ni tofauti na wetu, 
lakini mpango wake daima ni 
mkamilifu. 


Tunapaswa kuamini kwamba mpango 
wa Mungu ni mkamilifu na inatupasa 


Mungu.. 


Mungu hutuongoza kwa mipango 
yake kamilifu. Hakuna makosa 
katika mipango ya Mungu. 


kangu jia 
maa ma Maswali ya KA 


Musa aliposikia sauti ya Mungu, aliona 
nini? 


®© mzabibu mzuri 
2 mawingu na radi 
© kichaka kinachowadua 


@ bahari iliyogawanyika 


Kuni Kunio 
unae Nenola Leo Amas 


BWANA alipoona ya kuwa 
amekwenda kutazama, Mungu 
akamwita 
kutoka ndani ya msitu, 
"Musa! Musa!" Musa akasema, 
Mimi hapa. 

Kutoka 3:4 


~ A MANAN 
K LI | | HA 


kua 
[ing p > 4 ii 
YA dh 


~È 
>. . 
... a 
. í 


Hapana. 17 The Neno 
ya Mungu 


Majanga 
Kumi 


Kuni CA C, 
genam Nenola Leo AmaE 


Na Wamisri watajua kwamba mimi 
ndimi Yehova nitakaponyoosha 
mkono wangu dhidi ya Misri na 
kuwatoa Waisraeli kutoka humo. 


Kutoka 7:5 


Musa alimwambia Farao, mfalme wa Misri, agizo 
la Mungu. “Hili ndilo asemalo BWANA, Waruhusu 
watu wangu waende zao, ili wapate kuniabudu.” 


"Hapana! Mungu ni nani? mimi ni mungu” Farao 
alikataa kwa nguvu sana. 


Musa aliomba kwa Mungu. “Bwana, tafadhali 
nijulishe utakachofanya kuanzia sasa na 


Mungu alileta maafa kumi juu ya nchi yote ya 
Misri. Watu wa Misri na Farao wamejua ni nani 
aliye Mungu halisi. 


“Musa, tokeni Misri pamoja na Waisraeli wenu 
wote sasa hivi.” Farao hakuwa na budi ila 


AA. Somo la Leo a AÉ 


Farao alifikiri kwamba yeye ndiye 
mwenye nguvu zaidi kwa 
kumpuuza Mungu. 

Kwa hivyo, ilibidi awe chini ya 
majanga makubwa. 


Tunapaswa kukiri kwamba Mungu 
ndiye Mwenyezi na SIO SISI. 


Mungu? aa 
AE 


Mungu.. 


Mungu ni tofauti sanamu za umbo 
au miungu mingine ya uwongo. 
Mungu yu hai na anafanya kazi 
kwa uweza wake mkuu. 


Je, Mungu alishusha majanga 
mangapi juu ya Misri? 


© tano 
© saba 
© kumi na mbili 


@ kumi 


Kuni CA C, 
genam Nenola Leo AmaE 


Na Wamisri watajua kwamba mimi 
ndimi Yehova nitakaponyoosha 
mkono wangu dhidi ya Misri na 
kuwatoa Waisraeli kutoka humo. 


Kutoka 7:5 


SD 


HAPANA. 18 Neno la 
Mungu 


Nguzo ya 
Wingu 
na NOUEN ya 


Neno la Leo <5 jah 


Mchana BWANA akawatangulia 
katika nguzo ya wingu Ili 
kuwaongoza njiani na usiku ndani 
ya nguzo ya moto ili kuwaangazia, 
ili waweze kusafiri mchana au 


usiku. Kutoka 13:21 


Waisraeli waliishi Misri kwa miaka 430. 
Waliondoka Misri kwa ajili ya kurejea nchi ya 
ahadi-Kanaani-mwisho wa ile miaka 430. 


"Tunawezaje kupata njia sahihi?", "Itakuwaje 


ikiwa tutakutana na watu wabaya njiani?" 
Walihannaika cana 


Wakati huo, Mungu aliwaonyesha uthibitisho 
kwamba alikuwa akiwaongoza. Ilikuwa nguzo ya 


Usiku, ikawa nguzo ya moto. Namna hii, Mungu 
aliwaongoza usiku na mchana. 


77 


“Hatuogopi, kwa maana Mungu yu pamoja nasi 
Waisraeli walimshukuru Mungu kwa kuwaongoza kwa 
nguzo ya wingu na nguzo ya moto. 


Mi cA L 
Jeng > Ya leo somo At 


Waisraeli wengi walipovuka 
jangwa hatari, Mungu 
aliwaonyesha uthibitisho kwamba 
aliwaongoza na kuwalinda kwa 
nguzo ya wingu na nguzo ya moto. 


Sasa, Mungu yu pamoja nami na 
anilinde. Tumshukuru Mungu. 


Mungu? 


Mungu.. 


Mungu yu pamoja nasi siku zote. 
Na anatulinda usiku na mchana. 


< 


maa ma Maswali ya Leo% 


Waisraeli walipoondoka Misri, 
Mungu aliwaongoza kwa nini? 


D nguzo ya wingu na nguzo ya moto 
2 ndege na samaki 
©® jua na mwezi 


® mbwa na paka 


Neno la Leo <5 jah 


Mchana BWANA akawatangulia 
katika nguzo ya wingu Ili 
kuwaongoza njiani na usiku ndani 
ya nguzo ya moto ili kuwaangazia, 
ili waweze kusafiri mchana au 


usiku. Kutoka 13:21 


19 Neno la Mungu 


Waisraeli 
wakipitia 
WAA 


Kisha Musa akanyoosha mkono 
wake juu ya bahari, na usiku wote 
huo BWANA akairudisha bahari 
nyuma kwa upepo mkali wa 
mashariki na kuigeuza kuwa nchi 


kavu. Maji yakagawanyika, |. WA 


Musa na Waisraeli walikutana na Bahari ya 
Shamu wakiwa njiani kuelekea Kanaani. 


Mmisri aliwafukuza Waisraeli ili kuwakamata 
tena. 


Kisha, jambo la ajabu likatukia! Mungu aliiruhusu 
Bahari ya Shamu kugawanyika na Waisraeli 
wavuke kwenye nchi kavu. 


Wanajeshi wa Misri waliwafukuza, lakini bahari 
ilirudi nyuma tena, askari wote wa Misri 
walifurika baharini. Hakuna hata mmoja wao 


Tunamshukuru Mungu kwa kutuokoa! Waisraeli 
wote waliimba nyimbo za shangwe kwa furaha 


~e Somo la Leo < 


Mungu aliwaokoa Waisraeli kutoka 
katika hali yao ya kukata tamaa. 


Mimi pia nilikuwa katika hali ya 
kufa kwa sababu ya dhambi, lakini 
Mungu alimtuma Yesu ili kuniokoa! 

Mungu aliniokoa na kifo cha 
milele! 


AAAA Lak Ki EEDE NT 


g ? % 
ungu yupo: YA 


Mungu. 


Mungu ni mwokozi wetu 
anayewaokoa watu wake kwa njia 
ya ajabu. 


aswali ya KA 


Waisraeli walivukaje Bahari 
Nyekundu? 


@ Mungu aliwatumia meli kubwa. 


© Mungu aliwaacha watembee juu ya maji ya 
bahari. 

© Mungu aligawanya Bahari ya Shamu na 
kuwaacha watembee mbele 


arah kagMbbliwaruhusu kuruka juu ya bahari. 


Kisha Musa akanyoosha mkono 
wake juu ya bahari, na usiku wote 
huo BWANA akairudisha bahari 
nyuma kwa upepo mkali wa 
mashariki na kuigeuza kuwa nchi 


kavu. Maji yakagawanyika, |. WA 


20 Neno la Mungu 


Mungu 
Aliyeshusha 
Nyama 


DTA A bli Pbr Aa 


Kanu WON 
anao Neno la Leo ana 


"Nimesikia manung'uniko ya 
Waisraeli. Waambie, 'Wakati wa 
jioni mtakula nyama, na asubuhi 
mtashiba mkate; nanyi mtajua ya 
kuwa mimi ndimi BWANA, Mungu 


wenu.'” 
Kutoka 16:12 


Waisraeli hawakuwa na chakula chochote 
jangwani. Kisha wakamnung'unikia Musa na 


Kisha Bwana akamwambia Musa. "Nitashusha 
chakula kutoka mbinguni kwa ajili yako." 


Asubuhi, flakes nyembamba kama baridi 
zilionekana kwenye sakafu ya jangwa. 


Wakati wa jioni kware walikuja juu yao na 
kuanguka chini na kufunika kambi. 
Wakavikusanya, wakavipika na kuvila. Hawakufa 


. . 
ATAA [m m J an DATA AARNA 


è E, h Li 


"Asante Mungu!" Musa na Waisraeli walishangazwa 
na nguvu kuu za Mungu. 


MK I j 
~e A Somo la Leo L 


Mungu aliwapa watu wake chakula 
cha kila siku kwa njia ya ajabu na 
nguvu zake kuu hata jangwani 
ambapo hawakuweza kupata 
chochote. 


Tunaamini kwamba Mungu 
atatuandalia mahitaji yetu kwa 
njia yake ya ajabu kwa uaminifu. 
B] è 


P 


Y 


Mungu yupo? SE 


Mungu.. 


Yeye ni Mungu wa ajabu ambaye 
anajua mahitaji yetu mapema na 
kuyapa njia yake ya ajabu. 


Kuu WON 
= a a PMaswali ya Leo AA 


Mungu aliwapa nini watu wake 
wenye njaa? 


© Manna na Kware 
2 Mkate na Maziwa 
© Nyama na Maji 
@ Wali na Supu 


wat WON 
è A Neno la Leo Att 


2 


"Nimesikia manung'uniko ya 
Waisraeli. Waambie, 'Wakati wa 
jioni mtakula nyama, na asubuhi 
mtashiba mkate; nanyi mtajua ya 
kuwa mimi ndimi BWANA, Mungu 


wenu.'” 
Kutoka 16:12 


Hapana. 21 Neno la 
Mungu 


Amri Kumi 


Wani nanu Gli LRA 


TA Neno la Leo = — 
Musa alikuwa huko pamoja na 
BWANA siku arobaini mchana na 
usiku bila kula 

mkate au maji ya kunywa. Naye 
akaandika juu ya hizo mbao 


maneno ya agano, yaani, Zile ambi, 
kumi. 


6 
Ei 


Watu wa Israeli walifika kwenye Mlima Horebu 
(Mlima Sinai). Utukufu wa Bwana Mungu ulikuwa 
umejaa juu ya Mlima Sinai (Mlima Horebu). 


Mungu akamwambia Musa, “Njoo uje kwangu 
mlimani. Musa alipanda juu ya mlima wa Mungu. 


Bwana Mungu akakutana katika mlima Horebu. 


Mungu alimpa Musa mbao za mawe. Mungu 
aliandika sheria na amri juu yake kwa Waisraeli 
kuzishika-Amri Kumi. 


"Asante, Bwana, kwa kutupa sheria." 
Musa aliwaza, “Nitaokoa na kufundisha Amri hizi 
Kumi za thamani.” 


Kuni rA E 
eneo Somola leo Amam 


Amri Kumi ni kanuni za thamani 
ambazo Mungu ametoa kwa ajili ya 
maisha yetu. 


Tunapotii sheria za Mungu, Mungu 
atapendezwa na maisha yetu. 


Mungu? 


Mungu 


Mungu ametupa sheria na amri 
kumi. 


Mungu alijijulisha kwetu kupitia 
sheria hizi na amri. 


Je, Mungu aliandika wapi Amri Kumi? 


SMaswali ya Ley g 


@ Kompyuta kibao ya mbao 
2 Tope kibao 


© Karatasi 


® Kompyuta kibao ya mawe 


TA Neno la Leo = — 
Musa alikuwa huko pamoja na 
BWANA siku arobaini mchana na 
usiku bila kula 

mkate au maji ya kunywa. Naye 
akaandika juu ya hizo mbao 


maneno ya agano, yaani, Zile ambi, 
kumi. 


6 
Ei 


22 Neno la Mungu 
Ndama wa 
Dhahabu 


~ 


Alichukua kile walichomkabidhi na 
kukifanya kuwa sanamu ya 
kutupwa kwa sura 

ya ndama, akiitengeneza kwa 
chombo. Ndipo wakasema, Hil 
ndiyo miungu yako, Ee Israeli, 
iliyokupandisha kutoka MłStdka 32:4 


Musa aliposhuka Mlimani kwa muda mrefu sana, 
walijisikia wasiwasi. "Tunamhitaji mungu wetu 
atuongoze badala ya Musa." 


Kwa hiyo, walitengeneza ndama ya dhahabu na 
kuiabudu kama mungu wao wa kuwaongoza. 


Musa aliyekuwa anashuka na zile Amri Kumi 
alikasirika sana. 


Mungu akawakasirikia sana. “Nitawaangamiza. 


Kisha nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa.” 


Lakini, Musa alimwomba Mungu awasamehe kwa 
uzito. Mungu alisikia maombi ya Musa na 


A TAN 
Deng Yaleo Somo Yi RAH 


Mungu anachochukia zaidi ni 
kuabudu miungu mingine badala 
yake. 


Usijifanyie sanamu yoyote kwa 
gharama yoyote. 
Hata iweje, usivisujudie na 
kuviabudu. 


Mungu... 


Mungu anachukia sana kuabudu 
masanamu zaidi badala ya Yeye. 


kangu 
maa ma Maswali ya Leo% 


Waisraeli walitengeneza sanamu 
gani kwa ajili ya kutenda dhambi? 


© Dhahabu Tal 
© Ndama wa Dhahabu 


© Ndama wa Fedha 
® Fedha Tal 


~ 


Alichukua kile walichomkabidhi na 
kukifanya kuwa sanamu ya 
kutupwa kwa sura 

ya ndama, akiitengeneza kwa 
chombo. Ndipo wakasema, Hil 
ndiyo miungu yako, Ee Israeli, 
iliyokupandisha kutoka MłStdka 32:4 


Nyumba ya 
Mungu 
(Maskani) 
Jangwani 


WA 


NA WA WON 
gr Neno la Leo < ? magz 


Siku ile hema ya kukutania, Hema 
la Ushuhuda, iliposimamishwa, 
wingu likaifunika. Tangu jioni 
mpaka asubuhi lile wingu juu ya 
hema lilionekana kama moto. 


Nambari 9:15 


Mungu alimwambia Musa atengeneze Hema - 
Nyumba ya Mungu. 


Mungu aliambia kila kitu kuhusu hema - sura 
yake na mambo yote ambayo yanapaswa 
kutayarishwa kwa ajili yake 


Na Mungu aliwajulisha jinsi ya kutumia kila 
makala wanapomwabudu Mungu katika Hema. 


Musa na Waisraeli walitengeneza Hema la 
kukutania - Nyumba ya Mungu - kulingana na 


= | 
== an ah — a = r 
=, ir = - 34 = ai Mis = 
= mi — a jr == Am r 
“ a > = — Í p JA To ge - 
- -= is 1 Win Aa Bi en a. A gak ka = pam 
x an wa j |; im! 
ar kah i 4 gan 
| n pm iia 
Es = MT A 3 a” 
re c E a E- 
Bi m - 
Pori | nonr 
i pa n “Wi — 
= ka. E l Tag” [na in 
ne] ja TH || | | 
F4! | 
- ali CES 
£ | JI = 
= T bi a | 
7] [| H AI 
H | an F 
T. za : 
=== | | = 
= l vi | | 
ua. wi | a) 
in = Wan. 
E s kii wai 
FH ri 
z do 
n d [4 Ji 
Lé | T n 
i K 1 Wi 
Aa € 3 a i 
E pin | 
i ; i 
g =. 
h ST N 
na A LAE 
k { k 
= =] f aan] Ba kanan” 
lam =, 
= 
L 


Siku ile maskani iliposimamishwa, wingu lililoonyesha 
utukufu wa Mungu liliifunika. Hema la kukutania 


lilikuwa ishara kwamba Mungu alikuwa pamoja na 


An s Somo la Leo Ai 


Mungu aliwaruhusu Waisraeli 
wafanye hema - nyumba ya 
Mungu, na kuwafanya waishi na 
maskani kama kitovu chao. 


Tunapaswa kuishi na Mungu kama 
kitovu cha akili na maisha yetu. 


? % 
Mungu: YA 


A. TEN 
27 0na 


Mungu.. 


Mungu anaishi nasi, anatembea 


nasi, hutuongoza, na kuzungumza 
nasi. 


uani Ra C 
Jeng aswali ya Leo& 


Mungu aliwaruhusu Waisraeli 
wafanye nini? 


© Ndama wa Dhahabu 
@ Amri Kumi 
© Ikulu 


@ Hema-Nyumba ya Mungu 


NA WA WON 
gr Neno la Leo < ? magz 


Siku ile hema ya kukutania, Hema 
la Ushuhuda, iliposimamishwa, 
wingu likaifunika. Tangu jioni 
mpaka asubuhi lile wingu juu ya 
hema lilionekana kama moto. 


Nambari 9:15 


Nambari 24 The neno 
ya Mungu 


Yeriko 
iliyoanguka C% øN 


“ah 


> Neno la Leo aa — 


Mara ya saba kuzunguka, 
makuhani walipopiga tarumbeta, 
Yoshua akawaamuru watu, 
akisema, Pigeni kelele, kwa kuwa 
BWANA amewapa ninyi mji huu; 


Yoshua 6:16 


waa” E aB ii ila 
m Ji Ty 
| f: F 
| 
o id 
-e a 


YE i 


Ji 


Ua NINA NNNA) P miy 

ii E -j = 
== I a 

— Ni | L p | 


H 
T YA -F i |i 


TI AE 


| 


Waisraeli walitaka kuingia kati 


ka nchi ya ahadi. 
Lakini Yeriko, ambayo ilikuwa ngome kubwa, 


2 


i 


4. 


A | 


Mungu alimwambia Yoshua, ambaye alikuwa 
kiongozi wao, jinsi ya kuharibu Yeriko. 


Watu wa Israeli walizunguka ukuta wa Yeriko kwa 
muda wa siku saba kulingana na maagizo ya 


ME 
| 
K 


= ngana UA 
anang \ 


ANa niiti BANG AN ANANA 


Walipokuwa wakizunguka ukuta kwa siku sita, 


kila siku kwa wakati mmoja, Yeriko haikusogea 


Siku ya saba, waliizunguka kwa mara saba. 
Wakati wa saba kuzunguka, walipiga kelele 
kubwa, ukuta ukaanguka. 


Aa 
Jeng Somo la Leo < 


Waisraeli hawakuweza kuharibu Yeriko 
kwa nguvu zao wenyewe. Lakini 
Mungu aliharibu Yeriko kwa nguvu zake 
mwenyewe kwa ajili yao. 


Waisraeli wamepata ushindi kwa 
kumtii Mungu. 
Hebu tuishi maisha yetu kwa kumtii 
Mungu. 


Mungu.. 


Mungu huwapa watu wake ushindi 
kupitia Nguvu zake kuu. 


Yeye ni Mungu wa Ushindi! 


maa ma Maswali ya Leog; 


Je, Mungu aliamuru nini kwa Yoshua 
kuharibu Yeriko? 


® Tupa mawe huko Yeriko kwa siku saba. 
2 Omba kwa siku saba kwa ajili ya Yeriko. 
© Imbeni sifa kwa siku saba kwa ajili ya Yeriko. 


@ Zungusha ukuta wa Yeriko kwa muda wa siku 
saba na saa 


AAAA e PERTIS 


> Neno la Leo aa — 


Mara ya saba kuzunguka, 
makuhani walipopiga tarumbeta, 
Yoshua akawaamuru watu, 
akisema, Pigeni kelele, kwa kuwa 
BWANA amewapa ninyi mji huu; 


Yoshua 6:16 


25 Neno la Mungu 


Gideoni na 
watu wake 
300 


Bible Hi 


Kuu "A To 
eneo Yaleo Neno aam 


Malaika wa BWANA alipomtokea 
Gideoni, akasema, BWANA yu 
pamoja nawe, shujaa shujaa. 


Waamuzi 6:12 


Malaika wa BWANA akamtokea Gideoni na 


kumwambia, “Mungu yu pamoja nawe, Shujaa 
shujaa. Mungu alimpa uhakikisho kupitia umande na 


Alipokuwa na uhakika kwamba Mungu alimwita, 
alibomoa Baali na madhabahu yake ambayo 
Waisraeli waliabudu. 


Mungu alimwambia Gideoni achague mashujaa 
wa kuwashinda Wamidiani. Kulingana na maagizo 
ya Mungu, ni wanaume 300 tu waliochaguliwa. 


kuwashambulia. Mungu aliwaruhusu wawe na 
tarumbeta na mitungi tupu yenye mienge ndani. 


Usiku, Gideoni na watu wake 300 walitimiza 
mpango ambao Mungu aliwapa. Walishinda vita 
dhidi ya Wamidiani. 


> Somo la Leo "HH 


Gideoni na wanaume wake 300 
walishinda vita dhidi ya Wamidiani 
wengi kwa kutii tu agizo la Mungu. 


Siri ya kushinda maishani mwangu 
ni kumtii Mungu. 


Mungu? aa 
AE 


Mungu.. 


Yeye ndiye Mungu Mweza Yote 
anayeweza kushinda majeshi 


mengi ya adui akiwa na watu 300 
pekee. 


THAN NT 
= m e Maswali ya Le anan 


Ni ipi ambayo haikutumiwa kwa 
Gideoni na watu wake 300 
kuwashinda adui zao? 

mitungi 


2 panga 
© mienge 


® tarumbeta 


Kuu "A To 
eneo Yaleo Neno aam 


Malaika wa BWANA alipomtokea 
Gideoni, akasema, BWANA yu 
pamoja nawe, shujaa shujaa. 


Waamuzi 6:12 


26 Neno la Mungu 


Samson, 
Sh ujaa 
Mwenye 


Kuni A TAN 
mange? Nenolaleo Sanaa 


Yule mwanamke akajifungua 
mtoto wa kiume na kumwita jina 
lake Samsoni. Akakua na BWANA 
akambariki, 


Waamuzi 13:24 


Kulikuwa na kiongozi aitwaye Samsoni kati ya viongozi 
wa Israeli. Alikuwa mtu wa kutengwa kwa Mungu 


BN NGA ia A Fu — m |! — 


Samsoni alikuwa shujaa hodari sana. Kwa sababu ya 
Samsoni, Wafilisti na nchi nyingine zilizowakandamiza 
hazikuweza kuwakandamiza Waisraeli tena. 


Nguvu zake zilitoka kwa nywele zake. Lakini, nywele zake 
zilikuwa zimenyolewa kwa kudanganywa. Kwa hivyo, 


Samsoni alikamatwa na kuchekwa na adui. Alijuta 
kudanganywa kwa sababu ya kiburi. 


Samsoni alimwomba Mungu amtie nguvu tena 
mwishowe. Mungu alijibu maombi yake na kumpa 


[A Ng NG A iii la m I n a a a r 4 


Somo la Leo <) -i 


Samsoni alikuwa mtu aliyepewa 
neema ya pekee na wito kutoka kwa 
Mungu. 

Lakini, kwa sababu ya kiburi chake, 
aliwapoteza wote. 


Sisi pia ni watoto wapendwa wa Mungu 
ambao tumepokea neema na utume 
wa Mungu. 


MEI F sa a YE at [E] 


Mungu.. 


Mungu husikiliza na kujibu 
maombi yetu mazito na ya kweli 


dta T BOM 
gung aswali ya Le ma g 


Nguvu za Samsoni zilitoka wapi? 


@ nywele 
2 mkono 
GO mguu 


@ jicho 


Kuni A TAN 
mange? Nenolaleo Sanaa 


Yule mwanamke akajifungua 
mtoto wa kiume na kumwita jina 
lake Samsoni. Akakua na BWANA 
akambariki, 


Waamuzi 13:24 


| ii. AL KAT 
WA Š KN [AL 


27 Neno la Mungu 


Ruthu, 
Mwanambke 
Mtukufu 


A 
Bik Heh 


Alv A bio. 


p) ô 


i 


Senn drana 
Jeng Neno la Leo < T 


Watu wako watakuwa watu wangu 
na Mungu wako Mungu wangu. 


Ruthu 1:16 


Mwanamke Myahudi, Naomi, alikuwa na wana 
wawili waliooa watu wa mataifa mengine. Lakini, 
wanawe wawili walikufa. Kwa hiyo, aliachwa na 


Naomi aliamua kurudi nyumbani kwake Yuda. 
Akawaambia wakwe zake wawili warudi 
nyumbani. Lakini, binti-mkwe wake wa pili 
hakurudi katika mji wake, bali alimfuata mama 
mkwe wake kuishi Yuda. 


Ruthu alilazimika kuokota mabaki ya nafaka ili 
kuishi na Naomi, kwa kuwa hakuwa na mume wa 
kusimamia nyumba. 


Ilitokea kwamba aliokota nafaka iliyobaki katika 
shamba la Boazi. Boazi alifikiri kwamba alikuwa 
mwanamke mwenye cheo na alimwoa Ruthu. 


Boazi aliwapokea Ruthu na Naomi kama familia na 
wakaishi maisha yenye furaha. Wakati ujao, Mfalme 
Daudi na Yesu walitoka katika ukoo wa Boazi na Ruthu. 


ani WON 
genase Somo la Leo Sanaa 


Ruthu alikuwa mtu wa mataifa. 
Alikuwa mwanamke mzuri na 
mkweli na alimhudumia mama 
mkwe wake vyema. 
Kwa hiyo, alibarikiwa. 


Pia tunapaswa kuwasaidia majirani 
zetu 
na kumwabudu Mungu 


LI 
Ot) m 
y 4 
> 


Mungu.. 


Mungu haangalii sura ya nje bali 
anatazama moyo. 


uu 3 
mwaa ma Maswali ya Leo% 


Kwa nini Naomi alirudi nyumbani 
kutoka Moabu hadi Yuda? 


® kwa sababu aliugua.. 


2 kwa sababu mumewe alikufa.. 


© kwa sababu wanawe wawili walikufa.. 


® kwa sababu alitaka kukutana na familia 
yake.. 


Senn drana 
Jeng Neno la Leo < T 


Watu wako watakuwa watu wangu 
na Mungu wako Mungu wangu. 


Ruthu 1:16 


MA LI KA a v 
Lp LT $ 


28 Neno la Mungu 


Sala ya Hana 


~ 
Ble Ms 


DKA A blli bET Ae 


~ 


Na yule mvulana Samweli akazidi 
kukua kimo na kupendwa na 
BWANA na wanadamu. 


1 Samweli 2:26 


Hana hakuwa na mwana. Kwa hiyo, alihuzunika 
sana hivi kwamba alisali kwa Mungu. "Ee Mungu 
Baba, ukinipa mwana, nitampa kwa ajili yako 


milir WALA za WANA Naga [aan A pn | aran li 


Mungu alikumbuka maombi yake na akampa 
Hana mtoto wa kiume aliyeitwa Samweli. 


A 


b EL 


Hana alimpa mwanawe kumwabudu Mungu 
katika hekalu kama alivyoomba hapo awali. 


Samweli aliishi hekaluni akimuabudu Mungu. 
Alipata neema nyingi kutoka kwa wanadamu na 


Samweli mdogo alikua vizuri na kuwa mvulana mdogo. 
Kisha, baadaye, akawa nabii aliyesikiliza sauti ya Mungu. 


a TA Somo la Leo WA 


Mungu alisikiliza maombi yote ya 
Hana, akamkumbuka na akajibu 
kikamilifu. 

Mungu anasikiliza maombi yetu yote. 


Kwa hiyo, ni lazima tuombe 
kwa umakini na uaminifu. 


Mungu.. 


Mungu alisikiliza maombi yetu na 
akajibu kwa uaminifu. 


MAN A NA TAN 
angy w lco Maswa w mma 


Kwa nini Hana alikuwa na huzuni 
sana? 


® kwa sababu ya maumivu ya tumbo 
2 kwa sababu ya kutokuwa na pesa 
GB) kwa sababu ya kutokuwa na mwana 


® kwa sababu alikuwa na sura mbaya 


~ 


Na yule mvulana Samweli akazidi 
kukua kimo na kupendwa na 
BWANA na wanadamu. 


1 Samweli 2:26 


a 


Hapana. 29 Neno la 
Mungu 


Mfalme 
Sauli, 
Mfalme wa 

a wa 


A 
OXO, 

S 

š 


za 
4i 
# Ea Ed Aa 


v WONG 
= Neno la Leo E 


BWANA akajibu, Sikilizeni, 
mkawape mfalme. Ndipo Samweli 
akawaambia watu wa Israeli, 
Rudini kila mtu mjini kwake. 


1 Samweli 8:22 


"Tunahitaji mfalme!" Watu wa Israeli waliomba 
kumpa Samweli mfalme kwa ajili yao. 


“Nitawapa mfalme kama walivyoomba.” Mungu 
akamjibu Samweli. 


Mungu alimtuma Sauli kwa Samweli. Mungu 
alimruhusu Samweli amwage mafuta juu ya 


"Huyu ndiye kiongozi wetu, Sauli." Samweli 
aliwajulisha Waisraeli kwamba Mungu 


Mwanzoni, Sauli aliwaongoza Waisraeli vyema kwa kutii 
mapenzi ya Mungu kwa uaminifu. Hata hivyo, akawa 
mfalme mbaya ambaye alisaliti mapenzi ya Mungu kwa 


wet + KN 
# = Somo la Leo Tenun 
Mwanzoni Sauli alikuwa 
mnyenyekevu. 
Walakini, baada ya kuwa mfalme, 


hakutii mapenzi ya Mungu tena. 
Akawa mwenye kiburi na uchoyo. 


Ea E 


6 
ya 


Unapaswa kuwa mnyenyekevu 
daima wakati Baba yako Mungu 


ACEA AEAT LEPITI 


Mungu.. 


Mungu anawapenda 
wanyenyekevu, 
bali huwakataa wenye kiburi. 


ra . ES 
AAE waswali ya Leg 
Waisraeli waliuliza nini kwa 


Samweli? 


© chakula 


2 mfalme 


© Neno la Mungu 


®© nyumba 


za 
4i 
# Ea Ed Aa 


v WONG 
= Neno la Leo E 


BWANA akajibu, Sikilizeni, 
mkawape mfalme. Ndipo Samweli 
akawaambia watu wa Israeli, 
Rudini kila mtu mjini kwake. 


1 Samweli 8:22 


6 AA II CAILE To 
r V 3 A 11 


Hapana. 30 Neno la 
Mungu 


Kijana, Daudi 
Aliyemuua 
Goliathi 


Ù 


Eh 
mr” 


Neno la Leo ga — 


< 
ya 


Daudi akamwambia yule Mfilisti, 
Wewe unanijia mimi na Upanga, 
na fumo, na mkuki, bali mimi 
nakujia wewe kwa jina la BWANA 
wa majeshi, Mungu wa majeshi ya 
Israeli uliowatukana. 

1 Samweli 17:45 


dap 


Kulikuwa na askari jitu aitwaye Goliathi katika kambi 
ya Wafilisti. Alilitukana jina la Mungu kwa kuanzisha 


a P ESSEN 


Hakuna aliyethubutu kupigana naye kwa sababu ya 
kumtisha. 
Wakati huo, kijana, Daudi akamwambia mfalme Sauli, 


'Naweza kumshinda ikiwa Mungu yuko pamoja 
nami.' 


Daudi akamwambia Goliathi aliyekuja juu yake na 
upanga na mkuki. “Ninapigana nanyi kwa jina la 


Yahawra Munil” 


Daudi akatupa jiwe na kumpiga Goliathi kwenye paji 
la uso wake. 


XEF A 
ganmi Somo la Leo AMA 


Wanajeshi wa Israeli waliogopa wa jitu 
Goliathi. Walimwogopa. 

Hata hivyo, Daudi, aliyeamini ulinzi wa 
Mungu, alipigana naye kwa ujasiri na 
kumshinda. 

Tunapaswa kuamini kwamba Mungu 
anatulinda sikuzote. Tunaweza kuwa 
na ujasiri kupitia imani kwamba Mungu 
atatulinda katika hali yoyote. 
Ujasiri unaotokana na imani katika 


pl 6 Mungg unggesa gun go YA 


Mungu.. 


Mungu huwapa ushindi wale 
wanaompigania. 


MEN AA TAN 
pt AA ya uni 


Ni kitu gani ambacho Daudi 
alimrushia Goliathi? 


© upanga 
2 mkuki 
© jiwe 


® ngao 


Eh 
mr” 


Neno la Leo ga — 


< 
ya 


Daudi akamwambia yule Mfilisti, 
Wewe unanijia mimi na Upanga, 
na fumo, na mkuki, bali mimi 
nakujia wewe kwa jina la BWANA 
wa majeshi, Mungu wa majeshi ya 
Israeli uliowatukana. 

1 Samweli 17:45 


